કરતા પણ વધુ 


પ્રેકટીકલ 
પ્રેરણાદાયક 


પુસ્તક 


દશનામ 


અંક: ર૪ 


જુન ર૦૨૪ 
લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી 
મો. 9898 550 833 
દના 
ઉ280204:॥ઉ0ાં.૦૦0 
પ્રકાશન અને સંકલન 
વલિત્પુરી આર. ગોસ્વામી 
સુરત. 
ડિઝાઈન 
જી-પબ્લીકેશન્સ 
સુરત. 


પ્રપ્તિ સ્થાન 


( જ વોટ્સએપ ગ્રુપ 10૫) 


અજર રે 
 ટલગામ ચેનલ #008 


( & ચુગલડ્રાઈવ ૯10%.) 


 ઊ જજ તાતા] 
પ ફતત 010%), 


સરક્યુલર 


તંત્રીલેખ... 
મંભીરતા... 


* અંતર્મુખતાના દિવ્ય ગુણને ધારણ કરવાનું પ્રથમ 
પગથિયું એટલે ગંભીરતા. 

* જે સ્વશાસન શીખવે, સાચી સ્વતંત્રતા અપાવે, 
સાથુ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરાવે એ છે ગંભીરતા. 

* દરેક વાતનો લાભ અને નુકસાન વિચારીને, 
સમજીને નિર્ણય કરવો એટલે ગંભીરતા. 

* ગંભીરતાથી વ્યક્તિના સ્વભાવ-સંસ્કાર, ચાલ- 
ચલન ઉચ્ચ અને દિવ્ય બને છે. 

* ગંભીરતા વ્યક્તિને રોંથલ બનાવે છે. 

* ગંભીરતા દ્વારા ગમે તેટલી વિકટ પરિસ્થિતિઓ 
- મુશ્કેલીઓનો સામનો સરળતાથી અને 
સહજતાથી કરી શકીએ છીએ. 

* ગંભીર વ્યક્તિના પ્રત્યેક શબ્દોની કિંમત થાય 
છે, તેના બોલનું મહત્ત્વ હોય છે. 

* ગંભીરતાથી વ્યક્તિનું ધન, મિલ્કત, વાણી અને 
સંકલ્પની બચત થાય છે. 

* ગંભીરતા મનુષ્યને સતત જાગૃત રાખે છે. 

* પુરુષાર્થ અને ધારણામાં ગંભીરતા ઉચ્ચ 
અવસ્થાના શિખરે પહોંચાડે છે. 

* ગંભીરતાથી કરેલ કાર્ય સો ટકા સફળ થાય છે. 
નિરંતર યોગ અભ્યાસ કરવાથી, જ્ઞાનની 

ગહરાઈમાં જઈ ચિંતન કરવાથી, સંસારના ખેલને 
અને દરેક આત્માના પાર્ટને સાક્ષી બનીને જોવાથી, 
જે વીતી ચૂકયું છે તેને ભૂલી જવાથી, ઉદડતા, 
હલકાપણું, છીછરાપણાનો ત્યાગ કરવાથી, સમજી 
વિચારીને પ્રત્યેક બોલ, કર્મ, વ્યવહાર કરવાથી 
ગંભીરતાનો ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. 


- લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 
02 


092... 
04... 


06... 
09... 


13... 
18.૮ 
16... 
18... 
19... 
થં. 

ટ." 

23. 
ક. 
262. 
27, 
28... 
29... 


દશનામ 


સરક્યુલર 


*-* અનુક્રમણિકા ... 


તંત્રીલેખ. 


ગુજરાતના પાટનગર ગાંધીનગરમાં 


ક્ષણિક સંકુલ (ભવનનું નિર્માણ થશે... 


પપ્પા એટલે? 


“મરૂત્સખા” આધુનિક યુગમાં પહેલું વિમાન 


ભારતનાં શિવકર બાપુજી તલપડેઃ 


બનાવ્યું હતું...! 


કેમ છો? મજામાં. આ “મજામાં” હોવું એટલે શું? 


દશનામ ગોસ્વામી મેડિકલ ભવન - અમદાવાદ. 


સાયબર સિક્યુરિટી... 


આ પ્રતિમા એ તમારું સર્જન છે? 


ઉનાળામાં સ્વસ્થ રહેવા માટે આ ચારનું સેવન કરો... 


એક ગલૂડીયાની કથા... એક બોધકથા. 


હાસ્ય કણિકાઓ... 


ગરમીમાં લૂ લાગીને કોઈ બેભાન થઇ જાય તો શું કરવુ?.. 


ચિત્ર સંદેશ... 


આભાર... 


દશનામ સરક્યુલર ઈ-મેગેઝિન પ્રાપ્તિ સ્થાન લિંક... 


સમાજ શ્રે્ઠિઓના ઇન્ટવ્યૂ વિશેષાંક વિશે 


સાદર અર્પણ,, 


03 


શ્રી દશનામ ગોસ્વામી જ્ઞાતિ મંડળ, જામનગર દ્વારા 
ગુજરાતના પાટનગર ગાંધીનગરમ્રા 
શૈક્ષણિક સંકુલ (ભવન])નું નિર્માણ થશે... 


જામનગર મુકામે શ્રી વિનોદપુરી 
છગનપુરી ગોસ્વામી ની સુપુત્રી યિડો. 
ફરાંગીબેનની સગાઈ જુનાગઢ નિવાસી શ્રી 
રમેશ ગીરી ભગવાનગીરી ગોસ્વામીના 
સુપુત્ર ચિ. ડો. હિંતાર્થગીરી રમેશગીરી 
ગોસ્વામી સાથે સંપન્ન થયાના પ્રસંગે 
શૈક્ષણિક ભવન નિર્માણ અંગે જાહેરાત 
કરતા ઉપસ્થિત 300થી વધુ જ્ઞાતિબંધુઓએ 
તાળીઓના ગડગડાટથી શૈક્ષણિક સંકુલ 


(ભવનમાં તન-મન-ધનથી સહયોગની 
ખાતરી ઉચ્ચારેલ. 
આપણી જ્ઞાતિના પરિવારના 


વિધાર્થીઓના ઉજવલ ભવિષ્ય અને ઉચ્ચ 
કારકિર્દી માટે ગુજરાતનું પાટનગર એવા 


ગાંધીનગરમાં શૈક્ષણિક સંકુલ (ભવનનું 
નિર્માણ કરવાનું આયોજન કરવા અમો જઈ 
રહ્યા છીએ. 

ધ્રેક સમાજનાં વિકાસમાં શિક્ષણ 
અનિવાર્ય છે. 

જેથી આપણી જ્ઞાતિના વિધાર્થીઓને 
શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે વિધા અભ્યાસમાં જાગૃતિ 
અને પ્રેરણા સાથે ટેલેન્ટેડ વિધાર્થીઓને 
વિધા અભ્યાસ ક્ષેત્રે સહયોગ મળે એ હેતુથી 
શૈક્ષણિક સંકુલ (ભવનનું નિર્માણ થાય જેમાં 
આપ સૌની ભાગીદારીથી શૈક્ષણિક સંકુલના 
નિર્માણનો પ્રોજેક્ટ સફળ બની રહેશે એવી 
શ્રહ્ા અને વિશ્વાસ અમોને છે. 


સમાજના ઉત્કર્ષ વિકાસ અને 


કેળવણીની વાત જ્યારે આવે ત્યારે સમાજ 
સેવાની ભાવનાથી રંગાયેલા દરેક 
દાતાશ્રીઓ હરહંમેશ સાથ અને સહકાર 
આપવા તત્પર હોય છે. 

શ્રી દશનામ ગોસ્વામી જ્ઞાતિ મંડળ 
જામનગર દ્વારા ગાંધીનગરમાં શૈક્ષણિક 
સંકુલનું નિર્માણ થાય તે માટે જમીન 
સંપાધ્ન અંગેની કાર્યવાહી માટે સંસ્થા સતત 
પ્રયત્નશીલ રહેશે. 

આપે શૈક્ષણિક સંકુલના નિર્માણ માટે 
શુભ આશયથી આપેલ સહયોગ અમારા 
સૌનાં હદયમાં પ્રેરણાનો સ્ત્રોત પૂરો પાડશે. 

શૈક્ષણિક સંકુલ (ભવન; પ્રોજેક્ટમાં 
સૌનો સહયોગ મહત્વનો બની રહે એ માટે 
શૈક્ષણિક સંકુલના નિર્માણ પ્રોજેક્ટમાં સમગ્ર 
ધ્શનામ ગોસ્વામી જ્ઞાતીના તમામ 
જ્ઞાતિંબંધુઓ સભ્યપદ મેળવી જોડાઈ શકશે 

ઉપરોક્ત પ્રસંગે દાન/ સભ્ય ફી પ્રામ 
થયેલ, 
૧) રૂ.૫૧,૦૦૦/- શ્રી દશનામ ગોસ્વામી 
જ્ઞાતિ મંડળ ફંડમાંથી. 
રુ રૂ.૧,૧૦૧/- મહાકાળી મંદિર મહંત શ્રી 


ભાવગીરી ઈશ્વરગીરી ગોસ્વામી ગામ. 
લોઠીયા-જામનગર. 
૩) રૂ.૧૭,૯૪૬/- ડો, ફૂરાંગીબેન 


વિનોદપુરી ગોસ્વામી તરફથી પ્રસંગે પ્રામ, 
થયેલ ચાંદલા આશીર્વાદની રકમ શૈક્ષણિક 
સંકુલ (ભવન)માં અર્પણ કરવામાં આવી. 

૪) રૂ.૧૧,૧૧૧/- શ્રી વિનોદ પુરી છગનપુરી 
ગોસ્વામી પૂર્વ પ્રમુખ ધશનામ ગોસ્વામી 
જ્ઞાતિ મંડળ. 

૫) રૂ.૧૧,૧૧૧/- શ્રી 
ભગવાનગીરી ગોસ્વામી, જુનાગઢ. 


રમેશગીરી 


૬) રૂ ૧ર,૦૦૦/- ડો. હિતાર્થગીરી 
રમેશગીરી ગોસ્વામી, જુનાગઢ, ચાંદલા 
પ્રસંગે આશીર્વાદ માટે મળેલ રકમ શૈક્ષણિક 
ભવનમાં અર્પણ કરી. 

૭) રૂ. ૧,૧૦૧/- શ્રી વસંતપુરી સુખલાલપૂરી, 
રાજકોટ. 

6 રૂ. ૧૧૦૧/- શ્રી ચુનીગિરિ મોઠનગીરી, 
જામનગર. 

છ] રૂ.૧,૧૦૧/- શ્રી મનહરપૂરી છગનપુરી 
ગોસ્વામી, જામનગર. 

૧૦ રૂ. ૧૧૦૧/- શ્રી વિજયગીરી હેમેન્દ્રગીરી 
ગોસ્વામી, અમદાવાદ. 

૧૧)રૂ.૧,૧૦૦/- શ્રી નીલકંઠભારથી 
મગનભારથી ગોસ્વામી, મુન્દ્રા, કચ્છ. 


૧ર)રૂ. ર૫૧/- શ્રી પરેશગીરી હીરાગીરી, 
જમનાવડ. 


બેંકની વિગત : 

સૌરાષ્ટ ગ્રામીણ બેંક જામનગર 

ખાતાનું નામ: 

શ્રી દશનામ ગોસ્વામી જ્ઞાતિમંડળ જામનગર 
ખાતા નંબર : ૭૮૦૪૩૭૯૯૧૭૨ 

15૮ ૮૦4૯: 5680000155૬ 

સભ્ય થવા માટે તથા દાન માટે: 

પ્રવેશ ફીઃ રૂ. ૧૦૧/- 

વાર્ષિક સભ્ય ફી: રૂ. ૧,૦૦૦/- 


લી. 
શ્રી દશનામ ગોસ્વામી જ્ઞાતિ મંડળ 
જામનગરના તમામ ટ્રસ્ટીશ્રીઓ. 


૩ નમો નારાયણ. 


05 


પપ્પા એટલે? 


પપ્પા એટલે ખાલી એક નામ? 
પપ્પા એટલે ખાલી એક દેખાવ જ? 
પપ્પા એટલે ખાલી એક પદ? 
પપ્પા એટલે ખાલી બાયોડેટામાં નામની પાછળ લાગતું અસ્તિત્વ? 


ના. 


પપ્પા એટલે પરમેશ્વરના પુરાણો કરતા પણ 
વધુ પ્રેકટીકલ પ્રેરણાદાયક પુસ્તક... 


આપણી સૌથી મોટી તકલીફ એ છે કે આવવા દે તારા પપ્પાને.. બધ્યું જ 
આપણા માંથી ઘણા પુરાણો વાંચવાની અને કહી ધઇશ" 


સમજવાની વાતો કદે છે પણ ઘરમાં બેઠેવા આત વાક્યો દતક મા એ કયારેક ને 
પાને નથી વાંચી રાકતા. કયારેક પોતાના બાળકને નાનપણમાં કહ્યાં 
"ખબરદારજો આમકર્યું છે તો... જફહશે. 


06 


અને ન છૂટકે પણ પેલો ઓફિસમાં 
ફેમીલી માંટે કમાતો બાપ બાળકનો 
અજાણ્યો દુશ્મન બની જાય છે. અને 
અજાણતા જ સંતાનો સાથેનું આ છેટું ઘણું 
લાંબુ ચાલે છે. 


ઘણા કિસ્સાઓમાં તો બાપની ખરી 
કિંમત સમજાય છે ત્યા સુધીમાં બાપ ખીલ્લી 
પર ટાંગેલ ફોટો બની ગયો હોય છે. 


બાકી પપ્પા તો એવા પરમેશ્વર છે જેને 
પામવા વ્રત, ઉપવાસ કે અઘરા શ્ચોકના ગાન 
કરવા નથી પડતા.. આપણી તકલીફમાં 
આપણા ખભાને ટેકો દેવા એ જીવતો દેવ 
હાજરા હજૂર જ હોય છે. 


એક સરસ વાત યાદ આવે છે કે ઘરની 
બહાર નીકળતા ખાડો આવે ને પડી જવાય 
તો "ઓ મા" બોલાય છે પણ અજાણ્યા જ 
રસ્તો ક્રોસ કરતા ટૂક છેક પાસે આવી જાય 
ત્યારે તો મ્હોં માંથી "ઓ બાપ રે" જ સરી 
પડે છે.. જે એ વાતની સાબિતી છે કે નાની 
નાની તકલીફોમાં મા યાદ આવે... પણ 
જીવનની અઘરી અને મોટી તકલીફોમાં તો. 
બાપ જ યાદ આવે છે, 


97 


પપ્મા નામના પરમ મિત્રને ઓળખવાની 
કળા મોટા ભાગે યુવાનીમાં કેળવાતી જ 
નથી બાકી એ વાત ખરી કે આ ઉંમરમાં 
પપ્પા ભણાવા કરતા ગણાવે છે વધુ. 


કોઇ બાપ પાર્ટ ટાઇમ નોકરી કરતો હશે 
પણ પિતૃત્વતો કૂલ ટાઇમ જ કરતો હશે. 
કારણકે ખેતરમાં હળ ચલાવતો કે પછી 
ઓફ્િસમાં ઓવર ટાઇમ કરતો બાપ 
આખરે તો દિકરા કે દિકરીને સધળી 
સવલતો આપવા જ સજજ થતો હોય છે. 


આપણી યુવાનીમાં કરેલી ભૂલોથી ટાયર્ડ 
થઇ જતો બાપ ચીકાઇને પિતૃત્વથી રીટાયર્ડ 
નથી થઇ જતો. એને પળે પળ આપણને 
કશું એટલા માટે શીખવાડવું છે કારણકે 
જીવનમાં જયાં જયાં એણે પીછે હટ ભરી છે 
ત્યાં ત્યાં આપણે ન ભરી દઇએ... 

બુદ્ડિનું બજેટ ખોરવ્યા વિના આપણી 
બાહોશતા અકબંષ રહે તેવા પ્રયત્નો એ 
સતત કરતો રહે છે. આ કારણોસર એ મોટા 
ભાગે કડક વલણ અપનાવે અને એટલે જ એ 
છપ્પનની છાતીમાં રહેવું લીસ્સુ માખણ 
આપણને મોટાભાગે ઓળખાતુ નથી. 

આ પપ્પા એટલે ૯ વાગે ટીવી બંધ કરીને 
જબરજસ્તી ભણવા બેસવાનો ઓર્ડર નહી 
પણ ભણતરની કિંમત સમજાવતુ એક 
સુવાક્ય. 

આ પપ્પા એટલે રાત્રે જયાં સુષી ઘરે ન 
આવીયે ત્યાં સુધી સતત ચાલતો હિંચકાનો 
કિયુડ કિયુડ અવાજ... 

આ પપ્પા એટલે મમ્મી કરતાં પણ વધુ 
વ્હાલની ઉપર પહેરેલૂં કડકાઇનું મ્હોર 


આ પપ્પા એટલે એકવાર ખાઇ લીધા આ પપ્પા એટલે એવી પર્સનાલીટી જે 
પછી મમ્મીથી સંતાડીને બીજી વાર અપાતી ફેશન ન કરતી હોવા છતાં ય આપણા 
ચોકલેટ, સ્ટાઇલ આઇકોન બની જાય. 

આ પપ્પા એટલે આપણને કદિ યે પડી ન 
જવા દેતો સાઇકલની સીટની પાછળથી 
પકડેલો મજબુત હાથ. 

આખરેપપ્પા એટલે પપ્પા... 


બસ, આમ જુવો તો કશું જ નહી અને 
આમ જુવો તો બધ્યું જ.. 

હજીયે સમય છે.. જો પપ્પા નામનું 
લાગણી નું સરનામું જીવંત બનીને ઘરમાં 
પોતાની મીઠાશ ફેલાવતું હોય તો આ 
લૈખ પુરો કરીને એને જઇને એકવાર 
કોઇજ કારણ વગર ભેટી પડજો... 

એ પપ્પા નામના પુસ્તકમાં એવુ સરસ 
મઝાનું પાનુ જોડાશે જે જીવનભર વાંચવું 
ગમશે. 


“દશનામ સરક્યુલર”''ન 


વર્ષ પૂર્ણ થયા તે બદલ.... 
આપ સર્વે જ્ઞાતિબંધુઓ, વાચક મિત્રો, લેખક બંધુઓનો 


આભાર... 


૩5 નમો નારાયણ... 


08 


ગુમનામ 
વૈજ્ઞાનિક 


1૪લા£૦# ૦0 િંત્ડા &ંપઝટાલ 


કાપાપગઇ ડમા] 
1'મ100ઞરણટ 


“'રૂત્સખા'' 


આધુનિક યુગમાં પહેલું વિમાન 


ૌુંઓએ નહીં, પણ 


બનાવ્યું હતું 


અનેક એવાં મિથ્યને ફેલાવવામાં 
આવ્યાં છે, જેને સત્ય સમજી લેવામાં આવ્યું 
છે. ઇતિહાસની અનેક બાબતોમાં 
અંગ્રેજીયતનાં દરબારી ઇતિહાસકારોએ માત્ર 
નરેટિવ ચલાવ્યો છે. ભારત મતલબ 
મદારીઓનો દેશ અને અંગ્રેજો એટલે બહુ 


શિવકર બાપુજી તલપડેએ 


- રમેશપુરી યુ, ગોસ્વામી 'સારથિ' 
લાકડિયા, ભચાઉ (કચ્છ) 


વિદ્વાન એવું સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું. 
રામાયણમાં પુષ્પક નામનું વિમાન હતું. એ 
કાળમાં પણ અનેક એવી શોધ હતી, જે 
આજનાં આધુનિક યુગમાં આજે છે પણ એનું 
પૂર્ણ વર્ણન મળે છે. આધુનિક યુગમાં પહેલું 
વિમાન રાઇટ બંધુઓએ બનાવ્યું એ અસત્ય 


1॥દ 8દ॥। 1૫001101 0! 118011॥૬ 


છે. એ પહેલાં મહર્ષિ ભારદ્રાજનાં વિમાન 
શાસ-પુરાણોમાં આપવામાં આવેલા વિમાન 
પરથી પ્રેરણા લઈને મહારાષ્ટ્રનાં શિવકર 
બાપુજી તલપડે (જન્મ- ૧૮૬૪ મૃત્યુ- ૧૯૧૬ 
ચીરા બજાર, મુંબઈ) એ બનાવ્યું હતું. 

સર જમશેધ્જી જીજીભોય સ્કુલ ઓફ 
આર્ટમાં અભ્યાસ કર્યો. નાનપણથી જ 
જિજ્ઞાસુ. અભ્યાસ પુર્ણ થયા બાદ આ જ 
સ્કુલમાં શિક્ષક તરીકે જોડાયા. વેદો, 
સનાતન ગ્રંથોનાં ઊંડા અભ્યાસી.દયાનંદ 
સરસ્વતીથી ખુબ પ્રભાવિત હતા. તેઓ 
સંસ્કૃતના વિદ્ધાન હતા. અમેરિકાનાં રાઈટ 
બ્રધર્સથી ૮ વર્ષ પહેલાં ૧૮૯૫માં શિવ દ્વારા 
વિમાન બની ગયું હતું અને એનું નામ રખાયું 
હતું મરુત્સખા. આ સંસ્કૃત શબ્દ છે જેનો 
અર્થ થાય છે પવનનો મિત્ર. વડીલ મિત્ર 
શુભારાવ શાસ્ત્રી સાથે આ બાબતે ચર્ચા 
કરતા. ભારતવર્ષનાં અગણિત ગ્રંથોમાંનાં 
એક ગ્રંથ વિમાન શાસ્રને કષિ ભારદ્વાજ 
દ્વારા ૭૦૦૦ વર્ષ પહેલાં લખવામાં આવ્યું 
હતું. જેમાં ૮ અધ્યાય, ૩૦૦૦ ક્ષોક, ૧૦૦ 
ખંડમાં વિમાન કેવી કેવી રીતે બનાવવું એની 
ગણતરી, સયોટ જાણકારી આપવામાં આવી 
છે. એ મુજબ ૩ર રીત થી ૫૦૦ જાતનાં 
વિમાન બનાવી શકાય. સંસ્કૃતનાં પ્રકાંડ, 


10. 


પંક્તિ તલપડેનાં વિધાર્થી 
સાત્વાલેકરની હાજરીમાં 
વિમાન ઉડાડ્યું હતું. વિમાન 
બનાવવામાં એમની પત્નીએ 
પણ સહયોગ કર્યો હતો. 
મહાદેવ ગોવિંદ રાણાડે, મુંબઈ 
હાઈકોર્ટના જજ) વડોદરાનાં 
સયાજીરાવ ગાયકવાડ તથા 


હજારોની સંખ્યામાં લોકો 
ઉમટી પડયા હતા. 
મુંબઈનાં ગિરગાંવ ચોપાટી પર 


મરુત્સાખા ખરેખર ઉડ્યું હતું, માનવ રહિત 
આ વિમાનને રિમોટ કંટ્રોલથી ઉડાડવામાં 
આવ્યું હતું. આજે ડ્રોન આવ્યાં છે, પણ આ 
શોધ સૌ પ્રથમ વિમાન અને સૌ પ્રથમ ડ્રોન 
પણ હતું, આ વિમાન તલપડેખ પોતાનાં 
સ્ટોર રૂમમાં રાખ્યું હતું જે લાંબો સમય 
સુધી રહ્યું. મુંબઈની ગિરગાંવ ચોપાટી પર 
૧૮૯૫માં આ વિમાનને ઉડાડવામાં આવ્યું 
હતું, જે થી ૧૫૦૦ કૂટ ઉપર ઉડ્યું. એના 
અનેક દસ્તાવેજી પુરાવા મળે છે. 

૧૭ ડિસેમ્બર, ૧૯૦૩માં ઓરવિલે અને 
વિલ્બર નામના રાઈટ ભાઈઓનાં નામે 
વિમાન બનાવ્યાની જાહેરાત કરવામાં આવી 
એ પહેલાં અને ત્યારબાદ પણ અનેક લોકો 
એ, અનેક દેશોએ વિમાન બનાવવાનો દાવો 
કરવામાં આવ્યો છે. બ્રાઝિલનાં આલ્બર્ટો 
સાન્ટોસ ડુમોન્ટો એ ૧૯૦૬માં વિમાન 
બનાવવાનો દાવો કર્યો હતો. ૧૮૪૬માં 
જ્યોર્જ કેલને કલ્પના કરી હતી કે વિમાન 
ઉડી શકે, થોડું કામ અને સ્કેચ પણ કરેલ. 
અન્ય દેશોનાં લોકોએ પણ આડા અવળાં 
લીટાં દોરીને વિમાનની કલ્પના કરી હોવાનાં 


દાવા ઠોકી દીષા. પણ આજથી સાત હજાર 
વર્ષ પહેલાં મહર્ષિ ભારદ્રાજ દ્વારા વિમાન 
પર એક આખું શાસ રચ્યું હતું, આ શાસ્તરનાં 
આયારે દુનિયા ભરનાં લેખકોએ પોત 
પોતાની ભાષામાં અનુવાદ લખ્યા. અન્ય 
એક ૧૫૦૦ વર્ષ જુનું પુસ્તક, જેમાં આઠ 
અધ્યાયમાં વિમાન બનાવવાની સચોટ 
ગણતરી કરવામાં આવી છે. ૫૦૦ સિદ્ધાંત 
બતાવવામાં આવે છે, હર એક સિદ્ધાંતની 
૩ર પ્રક્રિયાનું વર્ણન છે. તલપડે દ્વારા 
ઉડાડવામાં આવેલા વિમાનની 
ખબર અંગ્રેજોનાં અખબારોમાં 
સ્થાન નહોતું મળ્યું, પણ બાળ 
ગંગાધર તિંલકનાં સંચાલનમાં 
પ્રકાશિત થતા મરાઠા નામના 
સાપ્તાહિકમાં તથા કેશરી નામના 
અખબારમાં આ સમાયારને 
હૈડિંગમાં સ્થાન અપાયું હતું. 
આવા ૫૦૦ વિમાન બનાવી 
શકું એવું છાતી ઠોકીને કહેનારા 
શિવભાઉ પાસે નાણાંનો અભાવ 
હતો. પોતાની તમામ મુડી એક 
શોધ પાછળ ખર્ચી નાખી હતી. જે 
ધન હતું તે મરુત્સખા બનાવવામાં વાપરી 
નાખ્યું હતું. જોઈતી ધનરાશિ એકત્ર કરવા 
માટે વેતરણમાં હતા. સયાજીરાવ ગાયકવાડે 
મધ્દનો વાયદો કર્યો હતો. અનેક નામયીન 
દેશભક્તો સુધી વિમાન બનાવ્યાની વાત 
પહોંચી ચૂકી હતી. વિમાનને વધુ મોર્ડન 
બનવવા માટે ૫૦ હજારની જરૂરત હતી. એ 
સમયે ભારતમાં અનેક રજવાડાંખો હતાં, 
પણ યોગ્ય રજૂઆત કરવામાં આવે, આ 
બહુમુલી શોધ બાબતે જાણ કરવામાં આવે 
એ પહેલાં શાતિર અંગ્રેજો ચાલ ચાલી ગયા. 


ભારતમાં વિમાનની ઉડાનથી અનેક 
દેશોનાં પેટમાં તેલ રેડાયું હતું. ખાસ કરીને 
ઇંગ્લેન્ડ આ સમયમાં અંગ્રેજોનું અડધા વિશ્વ 
પર રાજ હતું. એવામાં એ ક્યારેય ન ઇચ્છે કે 
એક એક ગુલામ દેશનાં ગુલામ વ્યક્તિ 
આવી શોધ કરી જ કેમ શકે? આવી મેલી 
મથરાવટી વાળા અંગ્રેજો છળ કપટ પર 
ઉતરી આવ્યા. આ એતિહાસિક શોષનાં 
કારણે શિવકરજી અંગ્રેજોની આંખોમાં 
ખટકવા લાગ્યા. અંગ્રેજોની એક કંપની રેલી 


5. 


12 1ગિ(ડા (ત્રણ કાં! 01808 103થી 


0) પાવા 1શાંછકતટ 


બ્રધર્સ હતી, જેના દ્વારા અંગ્રેજો તલપડે ભાઉ 
પાસે આવ્યા અને ઓફર કરવામાં આવી કે. 
અમે તમને વિમાન બનાવવામાં આર્થિક 
મધ્દ કરીશું, બદલામાં તમે અમને વિમાન 
બનાવવાની તકનીક આપો. આવા કપટમાં 
ભાઉ આવી ગયા. ટેકનિક મેળવ્યા બાદ 
મદદ કર્યા વગર આ ટેકનિક અંગ્રેજો લંડન 
લઈ ગયા, જ્યાંથી કોઈક રીતે અમેરિકાનાં 
સઈટ ભાઈઓનાં હાથે ચડી ગઈ. અથવા 
કોઈ દ્વારા આપવામાં આવી. આ અગાઉ 


પણ આ બંને ભાઈઓ વિમાન બનાવવાનાં 
દી 


મનસૂબા સેવતા જ હતા. અનેક પ્રયાસો 
બાદ પણ સફળતા હાથ નહોતી લાગતી. 
એવામાં એક ભારતીય દ્વારા તૈયાર કરાયેલી 
સરળ ભાષામાં ટેકનિકથી વિમાન બનાવ્યું 
અને આ શોધને અંગ્રેજો દ્રારા પ્રથમ શોધ 
કહેવામાં આવી. બાધ્માં શિવકર ભાઉનું 
શંકાસ્પદ હાલતમાં મૃત્યુ પામ્યા. એમનાં 
દ્વારા બનાવવામાં આવેલ વિમાનને 
વિલેપાર્વેનાં એક એક્યુબિઝનમાં મૂકવામાં 
આવ્યું હતું. હાલ હિન્દુસ્તાન એરોનોટિંક 
લિમિટેડ દ્વારા વિમાનનાં દસ્તાવેજોને 
સાંચવીને રાખવામાં આવ્યાં છે. શિવકર 
બાપુજી તલપડેનાં જીવન પર આધારિત 


હવાઈઝાદા ૩૦ જાન્યુઆરી, રન્‍પનાં 
રિલીઝ થઈ હતી. 
અવતરણ: 

આપણા દેશમાં અનેક દિવસ 


ભારતીયોનાં નામ પર ઉજવાય છે. ખેડૂત, 
શિક્ષક, ઇત્યાદિ. તો આવા જ કોઈ 


ધ્વિસની ઘોષણા શિવકર બાપુજી તલપડેનાં 
નામ પર કરવામાં આવે તો દેશ વાસીઓને 


અને જગ આખામાં ખબર પડે, લોકો 
સ્વીકારતા થાય કે વિમાનની સૌથી પહેલાં 
શોધ એક ભારતીય દ્વારા કરવામાં આવી 
હતી. સરકાર શિવકર ભાઉનાં વિમાન, 
દસ્તાવેજોને લોકો સમક્ષ રજુ કરે. આટલા 
મોટા વૈજ્ઞાનિક ગુમનામીનાં અંધારામાં ગરક 
થઇ ગયા છે એમાં અંગ્રેજોનું કપટ તો છે જ, 
પણ હવે ભારતીયોની જવાબદારી છે કે આ 
મહાન વ્યક્તિને ન્યાય અને નામ મળે. 
એમનાં પરિવારજનોનું સ્વાગત કરીને કોઈ 
મરણોપરાંત એવોર્ડ પણ એનાયત કરી 
શકાય. પોસ્ટ ટિકિટ જારી કરી શકાય, રોડ, 
કોઈ એરપોર્ટ, કોઈ ભવન, કોઈ યોજના, 
કોઈ શૈક્ષિણક સંસ્થાનનું નામ આપી શકાય. 
પાઠ્યપુસ્તકોમાં તલપડે ભાઉનાં જીવનનો 
સમાવેશ કરી શકાય. આવું ઘણું બધું થઈ 
શકે. ભારતનાં આવડા મોટા વૈજ્ઞાનિકને 
ગુમનામીનાં અંધારામાં રાખીને ભારત 
સરકાર અપમાન કરી રહી છે. શિવકર 
ભાઉનું, ભારતનું અને ખુદ સરકારનું. 


કોઈએ પણ પૂછેલા 'કેમ છો?'ની પાઇળ 
આપણે વ્રજામાં' એટલું સરળતાથી જોડી 
ધઈએ છીએ જાણે આપણા નામની પાછળ 
આપણી અટક! 

પણ મજામાં હોવું એટલે શું? 
મજામાં હોવું એટલે... 

કોઈપણ જાતના પૂર્વગ્રહ વગર, બીજા 
કોઈના પણ અભિપ્રાયોને મહત્વ આપ્યા 
વગર પોતાની જાતને પ્રેમ કરવો. કોઈની 


13 


પિતમ્બરપુરી આર. ગોસ્વામી રે 
સુરતળ 


પણ અવગણનાથી દુઃખી થયા વગર 
પોતાની જાતને મહત્વ અને ધ્યાન આપવું. 


મજામાં હોવું એટલે... 


સરળતાથી માફ કરી શકવું. જે લોકો 
પાસે ખુશ રહેવાના કારણો હોય છે, તેમની 
પાસે બદલો લેવાનો સમય નથી હોતો. તેઓ 
લોકોને એટલા માટે માફ કરી દે છે કારણકે 
તેઓ પોતે શાંતિ ઈચ્છે છે. કોઈને પણ માફ 
ન કર્યાનો ભાર લઈને ફરવું, એ સ્વાસ્થ્ય માટે 
સિગરેટ કરતા વધારે હાનીકારક છે. 


મજામાં હોવું એટલે... 

સંતોષ હોવો. ઇશ્વર તરફથી જે મળ્યું છે 
એનો આભાર અને જે નથી મળી શક્યું 
એનો સ્વીકાર, આ સમજણ હોવી એટલે 
મજામાં હોવું. જે દેખાતું નથી એને પામવાની 
ઝંખનામાં રાત- ધ્વિસ રઝળપાટ કરવાને 
બધ્લે, સમી સાંજે એક બાંકડા પર બેઠા 
બેઠા ગમતા લોકો સાથે સૂર્યાસ્તને જોઈ 
શક્વો. 
મજામાં હોવું એટલે. 

કોઈપણ આડંબર કે દંભ વગર ખુલ્લા 
દિલે હસી શકવું. આપણા જ ક્ષેત્ર કે 
વ્યવસાયમાં રહેલા કોઈ મિત્રની પ્રગતિથી 
ખુશ થવું. 
મજામાં હોવું એટલે... 

કશુંક ગુમાવી દેવાના ડર કે અસલામતી 
વગર જે મળ્યું છે એની ઉજવણી કરવી. 
કોઈપણ વળતરની અપેક્ષા વગર લોકોને 
મદધ્દ કરી શકવી અને એ વાતનું અભિમાન 
ન આવવું. 
મજામાં હોવું એટલે... 

વર્તન, વાણી અને વિચારમાં ઉદાર 
હોવું. નાનામાં નાની વ્યક્તિને યોગ્ય સન્‍માન 
આપી શકવું. 
મજામાં હોવું એટલે... 

એકાંતમાં ગીતો ગાવા. શરમના 
પડદાઓ ફાડીને દિલ ખોલીને નાયવું. સામે 
મળતા દરેક જણને હસીને ગળે મળવું. 


14 


મજામાં હોવું એટલે... 
સાંજનું ગમવું. દરેક સાંજ આપણા મૂડ 

અને મનોભાવોનું પ્રતિબિંબ હોય છે. સાંજ 

એ આપણા વિચારો અને અવસ્થાનો 

અરીસો છે. જેને સાંજ ગમે છે, એ માણસ 

નક્કી મજામાં છે. 

મજામાં હોવું એટલે... 


કોઈપણ વાતનો અફસોસ ન હોવો. 
ભૂતકાળમાં બનેલી ધટનાઓને ભૂલી જવી, 
એ બીમારી નથી, તે એક કળા છે. આનંદના 
આકાશમાં ઉડવું હોય તો વિમાનમાં 
બેસવાની એક જ શરત છે: ધારદાર 
ભૂતકાળ કે અણીદાર વાતો સામાનમાં 
રાખવી નહિ 
મજામાં હોવું એટલે... 
જાતમાં તલ્લીન હોવું. ઈશ્વરે બનાવેલા 
અજોડ અને અનન્ય સર્જનને અરીસામાં 
નિહાળીને તાળીઓ પાડવી. બીજાનું સારું 
ઇચ્છવું. જેઓ અન્યનું ખરાબ ઇચ્છે છે, એ 
લોકો મજામાં નથી હોતા. 

પ્રેમ એવા જ લોકો કરી શકે છે જે 
મજામાં હોય છો! 

આપણી આસપાસ રહેલા અનય લોકોને 
મજામાં રાખવા માટે આપણું પોતાનું મજામાં 
હોવું જરૂરી છે. 
મજામાં હોવું એટલે... 


એ રીતે વર્તવું કે સામે મળતા કોઈએ 
પણ 'કેમ છો?' પૂછવાની જરૂર જ ન પડે..! 


દશનભ સરક્યુલર : 2400-1૫04. 


ઊ 


શ્રી દશનામ ગોસ્વામી જ્ઞાતિ મંડળ (રજી. ટ્રસ્‍ટ) જામનગર સંચાલિત 
શ્રી ચેતનગીરી મધુગીરી ગોસ્વામી 


દશનામ મોસ્વામી મેડિકલ ભવન - અમદાવાદ 


સિવિલ હોસ્પિટલ, ગેઈટ નં. પ ની સામે, મુખીવાસ, જહાંગીરપુરા, 
અસારવા, અમદાવાદ. [/.: 989384 16915 


શ્રી દશનામ ગોસ્વામી સમાજના દર્દી પરિવારને 
વિનામુલ્યે (નિઃશુલ્ક) 
રહેવાની સુવિધા પુરી પાડતું ભવન. 


આ કલ્યાણકારી સેવાકીય કાર્યમાં યથાશક્તિ 
સ્વૈચ્છીક યોગદાન આપી આભારી કરશોજી. 


મેડિકલ ભવન માટેનું આપવામાં આવેલું દાન સંપૂર્ણપણે આવકવેરા નિયમને આધિન 
11(8)800(52511-12903 70046 01: 2962912 ના આધારિત આવકવેરામાં માફી પાત્ર છે. 


બેંકની વિગત 
ખાતાનું નામ : શ્રી દશનામ ગોસ્વામી જ્ઞાતિ મંડળ જામનગર 
બેંકનું નમ : બ્રેન્ક ઓફ બરોડા (લાલ બંગલા શાખ] જામનગર. 
ખાતા નંબર : 58090 10000 0447 

1₹3€ 6૦6% : 8/801-/1.7/01 [દઉ (.ન1૦7 15 28૨0) 


ક શ્રી હેમેન્દ્રગીરી સુંદરગીરી ગોસ્વામી 
સ્વામિનારાયણ નગર, શેરી નં. પ (બંધ શેરીના નાકે), હાલાર હાઉસ પાછળ, 
જામનગર-૩૬૧૦૦૧. [/.: 98248 88187 


15 


સાયબર 
સિક્યુરિટી 


અમદાવાદ 


ણઇ-.' ધ્રાક્ેના ખણી ફે ગું 


આગામી પાંચેક વર્ષ સુધીમાં આ ફિલ્ડમાં ૩૧ ટકાનો વધારો નોંધાશે 
એમ નિષ્ણાતો દ્વારા માનવામાં આવે છે, એ જોતાં ઉજ્જવળ કારકિર્દી માટે 
આ ફિલ્ડમાં પ્રવેશવાનો આ જ સાચે સમય છે. 


વષતી જતી ટેક્નોલ બચાવી શકે. આ કારણોસર સાયબર સુરક્ષા 
ટરના ઉપયોગથી ખા ક્ષેત્રમાં નિષ્ણાતની જરૂરિયાત પણ દિવસે 


આ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશવા માટે તમારી પાસે 
નીચે મુજબની કુશળતા અને લાયકાત હો 
આવશ્યક છે. 


16 


આ ક્ષેત્રમાં કમ્પ્યુટર સાયન્સ અથવા 
સંબંધિત ક્ષેત્રની સ્નાતકની ડિગ્રી આવી શકે 
છે 


ફાયરવોલ્સ અને અન્ય એન્ડપોઇન્ટ 
સુરક્ષા વિશે માહિતી હોવી સારી છે. 

કમ્પયુટર ભાષાઓ અને €*, _તપ, 
પલટ, 2100, રિ), ઉ૦, 9૦%૦/ 5. 
વગેરેનું જ્ઞાન હોવું આવશ્યક છે. 


હૈકર્સની પદ્ુતિઓ સાથે, સાયબર 
સુરક્ષા ટ્રેનનું જ્ઞાન હોવું મહત્વપૂર્ણ છે. 


સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવાનો અભિગમ 
હોવો જોઈએ અને દરેક નાની-નાની વાત 
નજરમાંથી છટકી ન જવી જોઈએ એટલે કે 
દરેક વિગતો પર નજર રાખવાની ગુણવત્તા 
હોવી જોઈએ. 


આ અભ્યાસક્રમો મદદ કરી શકે છે : 


સાયબર સુરક્ષા મુખ્યત્વે તમારી 
સિસ્ટમને ઇન્ટરનેટ દ્રારા થતી ચોરી અને 
અન્ય ગેરરીતિઓથી સુરક્ષિત કરે છે. તે 
તમામ પ્રકારની સંસ્થાઓ, સરકારી અને 
ખાનગી દ્વારા જરૂરી છે, જેથી ડેટાની ચોરી 
અથવા દુરુપયોગ ન થાય. તમે અહીંથી કોર્સ 
કરી શકો છો. 


પ્રાદા.11 દિલ્હી, 115 ચેન્નઈ, બ્રેઈનવેર 
યુનિવર્સિટી, પ્રડ)404 નોલેજ કેમ્પ, કોલકતા, 
41111 યુનિવર્સિટી જયપુર, હૈદરાબાદ 
ઈન્સ્ટિટયૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ 
મેનેજમેન્ટ, હૈદરાબાદ. અહીંથી પીજી 
ડિષ્લોમાથી પીજી ડિગ્રી કોર્સ કરી શકાય છે. 
તેને પીજી ડિગ્રી કોર્સમાં સ્પેશલાઇઝેશન 
તરીકે પસંદ કરી શકાય છે. જો કે, કેટલાક 


સ્થળોએ પીજી કોર્સ ફક્ત ખાસ સાયબર 
સુરક્ષા પર જ ચલાવવામાં આવે છે. આ 
સિવાય ડિપ્લોમા કોર્સ પણ કરી શકાય છે. 


માન્યતાપ્રામ બોર્ડમાંથી 12મું પાસ 
ઉમેધ્વારો કે જેઓ સાયન્સ બ્રેકગ્રાઉન્ડ 
ધરાવે છે. તેઓ સ્નાતક અભ્યાસક્રમ માટે 
અરજી કરી શકે છે. બીજી તરફ, સાયબર 
સિક્યોરિટીમાં સ્નાતકમાં ઓછામાં ઓછા 
50 ટકા માર્ક્સ હોય તો માસ્ટર્સ કોર્સ માટે 
અરજી કરી શકાય છે. દરેક અન્ય સંસ્થાના 
નિયમો અલગ-અલગ હોય છે, જેની વિગતો 
તેમની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈને 
ચકાસી શકાય છે. 


કારકિર્દી વિંકલ્યો શું છે: 


કોર્સ પૂરો કર્યા પછી વ્યક્તિ સાયબર 
સિક્યોરિટી જર્નાલિસ્ટ, નેટવર્ક સિક્યોરિટી 
એન્જિનિયર, ક્લાઉડ સિક્યોરિટી 


એન્જિનિયર, સિક્યોરિટી આર્કિટેક્ટ જેવી 
વિવિષ જગ્યાઓ પર કામ કરી શકે છે. 
બેન્કિંગથી યુટિલિટી સુષીના ધણા ક્ષેત્રોમાં 
નોકરીઓ ઉપલબ્ય છે. નોકરી મેળવવા પર 
વર્ષના પ્રારંભિક તબક્કામાં 5 થી 6 લાખની 
કમાણી કરી શકાય છે. 


સુવર્ણ 


પ્રભાત. 


આ પ્રતિમા 
એ તમારું સર્જન છે? 


'આ પ્રતિમા એ તમારં સર્જન છે ?" 
દા” 
“પથ્થર તમે ક્યાંથી લાવ્યા ?" 
'ગામના નાકે આ પથ્થર પડ્યો હતો.' 
“એમાંથી તમે આ પ્રતિમા ઘડી ?' 
ર 
'તમારા સર્જનાત્મક હાથને સલામ છે..' 
“કેમ?' 
“એવા બેકાર પથ્થરમાંથી તમે પ્રતિમા ધડી 
જશીરીતે?' 

“એક વાત કદાય તમારા ખ્યાલમાં નથી. 
એ પથ્થરમાં પ્રતિમા પહેલેથી છુપાઈને પડી 
જ હતી. મેં માત્ર એ છુપાયેલ પ્રતિમાને 
બહાર લાવવાનું કામ જ કર્યું છે. * 
'શી રીતે બહાર લાવ્યા?' 


'એ પથ્થરમાં જે વષારાની ચરબી હતી 
એને ટાંકણા લગાવી-લગાવીને દૂર કરતો 
ગયો.. આ બાજુ સંપૂર્ણ ચરબી દૂર થઈ ગઈ 
અને આ બાજુ પથ્થરમાં છુપાઈને પડેલ 
પ્રતિમા બહાર આવી ગઈ.' 


હા. અધ્યાત્મ જગતમાં આ જ વાત છે. 
અહીં દરેક આત્મા પરમાત્મા બનવાની 
સંભાવના લઈને જ બેઠો છે. પણ મુશ્કેલી એ 
સર્જાઈ છે કે આત્મા પર જામી ગયા છે 
અહંકારના, અસત્યના અને અસદ આગ્રહના 
ચરબીના થર. જ્યાં સુધી એ થર ઊતરતા 
નથી, ત્યાં સુધી અંદરમાં છુપાઈને પડેલું 
પરમાત્મ સ્વરૂપ બહાર આવતું નથી અને 
જ્યાં સુધી એ થર જામેલા છે ત્યાં સુધી 
માન્યામાં જ નથી આવતું કે અંદરમાં 
પરમાત્મ સ્વરૂપ દબાઈને પડ્યું છે. 


પ્રભુનાં વચનો પર બેસી જાય, જો 
આપણને શ્રદ્ધા અને સધગુરુના હાથમાં 
સોપી દઈએ, જો આપણે આપણી પોતાની 
જાતને, જ્યાં જ્યારે જે રીતે એમને આજ્ઞાના 
ટાંકણાઓ લગાવવા હોય, આપણે આપી 
દઈએ એમને એ રીતની છૂટ, તો આપણા 
જીવનમાં એક સુવર્ણપ્રભાત એવું ઊગીને જ 
રહે કે જ્યારે આપણો આત્મા ખુદ પરમાત્મા 
બનીને જ રહે. 


સ્વાસ્થ્ય 
જાળવણી 


ઉનાળામાં સ્વસ્થ રહેવા માટે 
આ ચારનું સેવન કરો... 


ઉનાળામાં પરસેવાના કારણે 
ડિહાઇડ્રેશન અને હીટસ્ટ્રોકનું જોખમ 
પણ ઊભું થાય છે. તેથી જ ઉનાળા 
દરમિયાન સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવું 
પડે છે. 


ખાસ તો આ સિઝનમાં તમે શું ખાવ 
છો તેના પર ધ્યાન આપવું ખૂબ જ 
જરૂરી છે. તેથી ઉનાળામાં એવી 
વસ્તુઓનું સેવન કરવું જોઈએ જે 
શરીરને જરૂરી પાણી પૂરું પાડે અને 
પોષક તત્ત્વો પણ મળે. આજે એવી ચાર 
વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ છીએ જેનાથી 
શરીર હાઇડ્રેટ રહે છે. 


ડૉ નંદિની એસ. ગોસા 


છ 


તરબૂચ : 

તરબૂચ એકમાત્ર એવું ફળ છે જેમાં 
વોટર કન્ટેન્ટ સૌથી વધુ હોય છે. આ 
ફળનો મોટો ફાયદો એ છે કે તેમાં 
કેલેરી ખૂબ જ ઓછી હોય છે અને 
પોષક તત્વો ભરપૂર, ઉનાળા દરમિયાન 
ગરમીથી રાહત મેળવવી હોય તો 
તરબૂચને નિયમિત ખાવું જોઈએ. તેનાથી 
વજન ઘટાડવામાં પણ મદદ મળે છે. 
કાકડી: 


કાકડીમાં પણ પાણી સૌથી વધુ 
પ્રમાણમાં હોય છે. તેમાં પણ કેલેરી 


ઓછી હોય છે તે શરીરને હાઇડ્રેટ રાખે 
છે અને વજન પણ ઘટાડે છે. કાકડીમાં 
ફાઈબર હોય છે જે પેટને કલાકો સુધી 
ભરેલું રાખે છે ઉનાળા દરમિયાન 
કાકડી ખાવાથી પાચન સંબંધિત 
સમસ્યામાં પણ ફાયદો થાય છે. 


ટામેટા: ક 


ટામેટાં વિના રસોઈનો સ્વાદ 
અધૂરો લાગે છે. ટામેટાને સલાડ 
તરીકે પણ ખાઈ શકાય છે. 
વિટામિન-સી થી ભરપૂર ટામેટા 
બોડીને હાઇડ્રેટ રાખે છે અને વજન પણ 
કંટ્રોલ કરે છે. તેમાં લાયકોપીન જેવા 
એન્ટિઓકિસડન્ટ હોય છે જે સોજાને 
દૂર કરી શકે છે. 


સંતરા: 


સંતરા ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરે છે. 
વિટામિન-સી થી ભરપૂર સંતરા બ્લડ 
સુગ લેવલને રેગ્યુલેટ કરે છે. સંતરા 
ખાધા પછી કલાકો સુધી ભૂખ લાગતી 
નથી. તેનાથી ધીરે ધીરે વજન ઓછું 
થાય છે. આ એક રસદાર ફળ છે જે 
શરીરમાં પાણીની ખામી પણ થવા દેતું 
નથી. 


બોઘ 


કથા 


એક ગલૂડીયાની કથા... 


એક દુકાનની બહાર પાટિયું લગાડેલું 
હતું' અહિયાં ગલૂડીયા વેચતા મળશે.' 

એક બાળકે દુકાનમાં પ્રવેશી પૂછયું' આ 
ગલૂડીયાની કિમત શું હોય?" 

'30 થી 50 ડોલર,' 

બાળકે ખિસ્સામાં હાથ નાખી કહ્યું," 
ઓછ મારી પાસે તો અઢી ડોલર જ છે, પણ 
મને ગલૂડીયા બતાવશો?' 

દુકાનદારે સ્મિત વેયું. ગલૂડીયાની 
સંભાળ રાખનાર મહિલા સાથે એને અંદર 
મોકલ્યો. છોકરો તો પાંચ, રૂ ના નાના 
ઢગલા જેવા ગલૂડિયાને દોડાદોડી કરતા 
જોઈ નાચી ઉઠ્યો, પણ તેમનું એક ગલૂડિયું. 
લંગડાતું હતું. છોકરાએ પૂછ્યું' આને શું થયું 
છે?" 


દુકાનદારે સમજાવ્યું કે આને અમે તેને 
પ્રાણીઓના ડોક્ટર પાસે લઇ ગયા હતા. તેને 
તપાસીને કહ્યું કે, તેના થાપના હાડકા 
બરાબર નથી. તે ર આમ જ લંગડાશે. 
પત 5 


મંથનપુરી એલ. ગોસ્વામી છછે 
સુરત 


છોકરો કહે, બસ મારે આજ ગલૂયિયું ખરીધવું 
છે. દુકાનદારે કહ્યું તું એની દયા ખાઈ રહ્યો 
છે, પણ જો તારે સાચે જ એ લૈવું હોય તો હું 
તને મફત આપી દઈશ.' મફત શા માટે?' 

છું એની પૂરી કિંમત આપીશ. ખ અઢી 
ડોલર અત્યારે અને દર અઠવાડિયે પયાસ- 
પયાસ સેન્ટ, પૂરી કિમત ચૂકવ્યા પછી તેને 
લઇ જઈશ. 


દુકાનદાર કહેવા લાગ્યો,' પણ તું આવું 
લંગડું ગલૂડિયું શા માટે લે છે? તે કદી બીજા 
ગલૂડીયાની જેમ રમી, દોડી કે નાચી કૂદી 
નહી શકે.* 


છોકરાએ દુકાનદારની આંખોમાં પરોવી 
અને પોતાના પેન્ટને ઊંચું ચડાવ્યું. તેનો 
ડાબો પગ નબળો અને વાંકો હતો અને તેના 
પર લોઢાના સળિયા વાળો લાંબો બૂટ તેને 
પહેર્યો હતો. તેને ધીરેથી કહ્યું હું પણ રમી, 
દોડી કે કૂદી નથી શકતો. અમે બન્ને 


હાસ્ય 
કણિકાઓ 


કોઇએ બાપુને પુછ્યું વુમન અને મેન માં 
શુંફરક? 

બાપુઃ “વુમન” શબ્દને પાછળથી વાચીએ 
તો "નમવુ” વંચાશે..! 

ક શબ્દને પાછળથી વાચીએ તો 
“નમે” વંચાશે 

જે નમે એ "મેન" અને જેની આગળ 
નમવુ પડે ઇ છે "વુમન”...! 


* પતિ: આ જો, આજનાં છાપામાં 


સમાચાર છે કે પત્ની એ એનાં પતિને 
વૈચી નાખ્યો. 

પત્ની: હે?? કેટલામાં વેચ્યો? 

પતિ: એક સાયકલનાં બદલામાં..... 
પણ, જો જે હો તું આવું ન કરતી. 

પત્ની: અરે હું કાંઈ ગાંડી છું તે આવું 
કરં??? 

મને એટલી તો ખબર પડે છે કે તમારે. 
એક્ટિવા તો આવે જ તે...!!!! 

હવે તો હદ થઈ ગઈ, 

છોકરીવાળા એ એમ કહીને સબંધ 
કરવાની ના પાડી દીધી કે, 


તમારા ગામમા જીયોનો ટાવર નથી 
અમારી દીકરી કંટાળી જાય. 


દર્શન્પુરી ડી. ગોસ્વામી જુ 
 - ----------4 શરૂ 


* દીકરોઃ હું કાલથી સ્કૂલમાં નહીં જાઉં. 


મમ્મીઃ કેમ? આજે પાછી ધુલાઈ થઈ 
લાગે છે. 

દીકરોઃ ટીચર એમના મનમાં સમજે છે 
શું? 

મમ્મીઃ શું થયું? 

દીકરોઃ ટીચરે પોતે જ બોર્ડ પર લખ્યું 
'મહાભારત'. અને મને પૂછ્યું, બોલ, 
મહાભારત કોણે લખ્યું? મે કહ્યું ટીચર. 
હમણાં તમે જ તો લખ્યું... 

તોય મને ઢીબી નાખ્યો. 

ગેરેજવાળો : મેડમ તમે એક્ટિવા રોક્વા 
પગ કેમ ધસો છો? 

મેડમ: કારણકે બ્રેક લાઇનર ૩૫૦ 
રુપિયાનુ આવે અને ચપ્પલ ૭૦ 
રુપિયાના. 


* એક વાર એન્જીનીયરીંગ કોલેજના બધા 


પ્રોફેસરોને પ્લેનમાં બેસાડવામાં આવ્યા. 

પછી સૂચના આપવા મા આવી કે, 

“આ પ્લેન તમારી કોલેજના વિધાર્થીઓ 
એ બનાવેલ છે. " 

આ સાંભળતા જ બધા પ્રોફેસર ઉતરી 
ગયા, પણ પ્રિન્સીપાલ બેઠા રહ્યા. 
એરહોસ્ટેસે નજીક આવી પૂછ્યું, સાહેબ 
તમને ડર નથી લાગતો? 

પ્રિન્સીપાલ: મને મારા વિધાર્થીઓ પર 
પૂરો વિશ્વાસ છે... યાલુ જ નહીં થાય.!! 


ગરમીમાં લૂં લાગીને કોઈ બેભાન 


ગરમીની સિઝન શરૂ થઇ ગઇ છે અને 
ઘણી જગ્યાએ તાપમાન ઝડપથી વષી રહ્યું 
છે. એવામાં વૂ લાગવાનો ખતરો ખૂબ વધી 
જાય છે. લૂ લાગવાથી શરીરનું તાપમાન વધી 
, જેના લીષે બેભાન થઇ જવું અને 

«યાં સુધી કે મૃત્યું પણ થઇ શકે છે. 


તાજેતરમાં જ સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય દ્વારા 


જાહેર કરવામાં આવેલી ગાઇડલાઇને લોકોનું 
ધ્યાન તે તરફ ખેંચ્યું છે કે લૂ લાગવાથી 
બેભાન વ્યક્તિને ભૂલથી પણ પાણી 
પીવડાવવું જોઇએ નહી, આ સાંભળવામાં 
ભલે વિચિત્ર લાગે, પરંતુ તેની પાછળ 


વૈજ્ઞાનિક કારણ છે. 
કેમ આપવું જોઇએ નહી પાણી? 


લૂ લાગવાથી શરીરનું તાપમાન વધી 
જાય છે, બેભાન હાલાતમાં જો વ્યક્તિને 
અચાનકથી પાણી પીવડાવવામાં આવે તો 
આ તેના માટે ખતરનાક સાબિત થઇ શકે 
છે. આવું એટલા માટે કારણ કે શરીરનું 
તાપમાન ઝડપથી ઓછું થતાં ઇલેક્ટ્રોલાઇટ 
અસંતુલનની સ્થિતિ પેદા થઇ શકે છે. 
તેનાથી વ્યક્તિને સ્ટ્રોક અથવા હાર્ટની ગતિ 
અટકવાનો ખતરો રહે 


તો શું કરશો? 

જો તમને ખબર પડે છે કે કોઇ વ્યક્તિ લૂ 
લાગવાથી બેભાન થઇ છે. તો ગભરાશો 
નહી, તેને તાત્કાલિક છાંયડાવાળી જગ્યા પર 
લઇ જાવ અને તેના કપડાં ઢીલા કરો. 
ત્યારબાદ નીચે બતાવવામાં આવેલા ઉપાય 
કરો. 
* શરીરને ઠંડુ કરો. 


* વ્યક્તિના માથા અને પગ પર ઠંડું કપડું 
મુકો અને પંખો યાલુ કરો. 


* પાણી અથવા તરલ પદાર્થન આપો 


* બેભાન વ્યક્તિને પાણી અથવા તરલ 
પદાર્થ ન આપો. તેનાથી સ્થિતિ બગડી 
શકે છે. 

* ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો 

* જલદીથી જલદી એમ્બુલન્સને બોલાવો 
અને બેભાન વ્ય્કતિને હોસ્પિટલ લઇ 
જાવ. 

આરોગ્ય મંત્રાલયની સલાહ : 


સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે લોકોને ગરમીથી 
બચવાની સલાહ પણ આપી છે. આમાં 


ધ્વિસ દરમિયાન સૂર્યપ્રકાશના સંપર્કમાં 
આવવાનું ટાળવું, ઢીલા અને સુતરાઉ કપડાં 
પહેરવા, ધરની બહાર નીકળતી વખતે છત્રી 
અથવા કેપનો ઉપયોગ કરવો અને પુષ્કળ 
પ્રવાહી પીવાનો સમાવેશ થાય છે. 


લૂથી કેવી રીતે બચશો? 


* દિવસે 12 થી 3 વાગ્યા દરમિયાન સીધા 
સૂર્યપ્રકાશમાં નિકળવાનું ટાળો. 


* ધરમાંથી નિકળતી વખતે પાણીની 
બોટલ સાથે રાખો અને વારંવાર પાણી 
પીવો. 


* બહાર નિકળતી વખતે છત્રી અથવા 
ટોપીનો ઉપયોગ કરો. 


* ઢીલા અને કોટનના કપડાં પહેરો 


* નારિયેળ પાણી, છાસ, ફળનો જ્યૂસ 
જેવા તરલ પદાર્થનું સેવન કરો. 


ગરમીની સિઝનમાં સાવષાની ખૂબ 
જરૂરી છે. લૂ લાગવાની સ્થિતિમાં પાણી 
પીવડાવવાનું ટાળો અને તાત્કાલિક 
ડોક્ટરની મધ્દ લો. સાથે જ ગરમીથી 
બચવાના ઉપાયોને અપનાવીને હેલ્થી 
રહો. 


૯૦૬૦૨ મરા।[૫1 


? (છું ૬ૂછપછાવ્યાનારુ 


10064&ગગણિણળણ 


$૮4પપ્રાપ૦, 


ચિત્ર 
સંદેશ 


દુઃખદ વાસ્તવિકતા 


5/0 ર8 &111૪ 


આભાર 


ડક નમો નારાયણ, 


અત્યંત આનંદની લાગણી સાથે આ 
*દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનનો 
જુન-ર૦ર૪નો ર૪મો અંક આપની 
સમક્ષ રજૂ કરવાની સાથે “દશનામ 
સરક્યુલરને બે વર્ષ પૂર્ણ થાય છે. 
આપના સહકાર બદલ આપ સર્વે 
જ્ઞાતિબંધુઓ, વાચક મિત્રો, લેખક 
બંધુઓ સર્વેનો દિલથી આભાર વ્યકત 
કરર 
મને આશા છે કે આ અંક પણ 
આપને જરૂર ગમશે અને ઉપયોગી 
થશે. અગર આપ એવું ઈચ્છતા હો કે 
આ અંક આપણા સમાજના દરેક 
પરિવાર, સભ્ય સુધી પહોંચે, તો આપ 
આપના સગા-સ્નેહીજનો-મિત્રોના 
ગ્રુપમાં પણ જરૂર શેર કરજો. 


“દશનામ સરક્યુલર ઈ-મેગેઝીનમાં 
સંકલિત કરેલી કેટલીક ઉપયોગી 
માહિતી સોશિયલ મિડીયાના 
માધ્યમથી આપણા સમાજની દરેક 
વ્યકિત, પરિવાર સુધી પહોંચે અને 
ઉપયોગી થાય એવો અમારો આ નમ્ર 
પ્રયાસ છે. આ ઈ-મેગેઝિનનો અંક 
દર અંગ્રેજી મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં 
પ્રસિદ્ધ થાય છે. 


'દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનને 
હજુ પણ શ્રેષ્ઠતમ બનાવવા આપના 
સૂચનો આવકાર્ય છે. 


આ અંક માટે આપનો અભિપ્રાય 

અમને વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ અથવા 
ઈ-મેલ પર જરૂર મોકલશો, આપનો 
અભિપ્રાય અમારો ઉત્સાહ વધારશે. 


'દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનના 
આગળના દરેક અંક આપ અમારી 
ટેલિગ્રામ ચેનલ, વોટ્સએપ ગ્રુપ, 
ગુગલ ડ્રાઈવ તેમજ ઈન્ટરનેટ 
આરકાઈવ પરથી દરેક અંક 
વિનામુલ્યે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. જેની 
લિંક આ અંકમાં આપેલી છે. 


આપના આશીર્વાદ અને સાથ સહકાર 
મળતા રહે એવી અપેક્ષા સહ... 
૩3 નમો નારાયણ... 


- લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 


હ 
દશનામ 


સરક્યુલર 
માસિક ગુજરાતી ઈ-મેગેઝિન 


દર મહિને અંક પ્રાપ્ત કરવા માટે 


[૫ વોટ્સએપ ગ્રુપ .-01૫૫ ્ે 


"ર ટેલિગ્રામ ચેનલ 701૫, 


હ ગુગલ ડ્રાઈવ ભ્રાભર 


111૬૨૫1 &તત0૪૦ 
1 ડુજરાતી ઓડિયો સાવે. સતિ 


સરક્યુલર 


“સમાજ શ્રેષ્ઠીઓના ઈન્ટરવ્યૂ વિશેષાંક'' 


ઓમ નમો નારાયણ. 
જ્ઞાતિજનો. 


આપ સૌને જણાવતાં આનંદ થાય છે કે દશનામ ગોસ્વામી સમાજનાં 
પ્રસિદ્ધ મેગેઝિન "દશનામ સરક્યુલર"માં ગોસ્વામી સમાજની વિશેષતાઓ પર 
વિશેષાંક બનાવવામાં આવશે. 

જેમાં આપણાં ગોસ્વામી સમાજનાં પાળિયાઓ, જીવંત સમાષિઓ, 
શૂરવીરો, સંતો, કથાકારો, ખેલાડીઓ, કલાકારો વગેરે મહાનુભવોનાં 
ઈન્ટરવ્યુ, સહિતનાં વિવિધ સાહિત્યિક વિશેષાંકો બનાવવામાં આવશે. આપણાં 
ભવ્ય ઇતિહાસને તાજો કરવાનો અમારો આ નમ્ર પ્રયાસ આપ સૌને ગમશે એવી 
આશા. 


ટૂંક સમયમાં પ્રથમ વિશેષાંક પ્રકાશિત થશે. 
"સમાજ શ્રેષઠીઓનાં ઇન્ટરવ્યૂ વિશેષાંક.” 


નિઃસ્વાર્થ ભાવે સમાજ સેવા કરતા ગુજરાતભરનાં મહાનુભાવોનો જીવન 
પરિચય. 


તંત્રીશ્રી સહતંત્રીશ્રી 
લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી, રમેશપુરી ઉમેદપુરી ગોસ્વામી 
(3898 550 883) “સારથિ” 
(3987 822 505) 


€-ળ8:- તંટડા00૩॥0લાં(તા12'ઊઊુળા.€000 
28 


સાદર અર્પણ... 


અમારામાં સંસ્કારો અને આવડતોનું સિંચન કરનાર 
અમારાં માતા-પિતાને... 


જ્મળ્યવધધાફણસતે મા પ્લેળુ હવત્વન | 
મા જર્ષહસહેત્પુ તે સનોડસ્વમીખા | । 


ન 


પૂ. પિતાશ્રી રામપુરી નારણપુરી ગોસ્વામી * પૂ. માતુશ્રી જમનાબેન રામપુરી ગોસ્વામી 


